ANG 
Ay 


PAHAYAGAN NG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS 


PINAPATNUBAYAN NG 


MARXISMO-LENINISMO-MAOISMO 


ayan 


Espesyal na Isyu 


Disyembre 31, 2000 


Hinggil sa pambobomba sa 


Metro Manila 


Pahayag ng Komiteng Tagapagpaganap ng Komite Sentral 


| sang pakanang makademonyo ang 
sunud-sunod na pambobomba sa 
limang publikong lugar sa Metro 
Manila noong ika-30 ng Disyembre 
2000. Buong higpit itong 
kinukundena ng Partido Komunista 
ng Pilipinas at rebolusyonaryong 
kilusan. 

Buong higpit ding kinukundena 
namin ang garapal na pagtatangka ng 
Malakanyang na sisihin ang 
rebolusyonaryong kilusan kahit 
walang anumang imbestigasyon at 
kahit ang mga pangyayari at 
sirkunstansya ay nagpapahiwatig ng 
ganap na kabaligtaran. 

Walang kinalaman sa kahayupang 
ito ang rebolusyonaryong kilusan o 
anumang bahagi nito. Ipinapangako 
namin sa mga pamilya ng mga biktima 
at sa taumbayan na gagawin ng 
rebolusyonaryong kilusan ang lahat ng 
abot ng makakaya para tukuyin at 
lubos na papanagutin ang utak at mga 
salarin sa karumal-dumal na krimeng 
ito. 

Sa katunayan, ang Malakanyang, 


Partido Komunista ng Pilipinas 


si Joseph Estrada mismo at mga 
kampon niyang sangkot sa mga 
kalupitang gaya ng sa Kuratong 
Baleleng, ang mga numero unong 
suspek na may pinakamalaking 
motibo, kakayahan, oportunidad at 
sikmura na gawin ang krimeng gaya 
nito. 

Ang disenyo ng terorismong ito 
ay hindi lamang para pumatay, 
bumalda, manugat at manindak— 
kundi pumatay, bumalda, manugat at 
manindak nang malawakan at ubos- 
todo. Hangad nito hindi lamang ang 
kumuha ng pansin at ispasyo sa mga 
dyaryo—kundi ganap na baguhin ang 
laman ng mga dyaryo. Hangad nitong 
ganap na tabunan ang nakasusulasok 
na mga iskandalong nabunyag sa 
nakaraang tatlong buwan at ilusot 
mula sa sukol na sukol na kalagayan 
ang kinamumuhian at naghihingalong 
reaksyunaryo at papet na paghahari 
ni Estrada at mga kroni niya. 

Ang eksplosibong ginamit ay 
malamang na C4 o plastic na tanging 
AFP at PNP ang may hawak—bukod 
sa inilusot ng RAM noong 1989. 


Sabay-sabay na inatake ang mga 
target, kabilang ang dalawa o tatlong 
mahigpit na gwardyado sa panahong 
nasa deklaradong maximum alert ang 
PNP. Ang kumplikasyon ng kabuuang 
operasyon ay nagtuturo sa isang 
pwersang may malaking 
organisasyon, mataas na antas ng 
kasanayang militar, mataas na uri ng 
mga kasangkapan sa koordinasyon at 
komunikasyon, at malapit na 
kaalaman sa sistema ng seguridad sa 
mga partikular na target at sa kabuuan 
ng Metro Manila. 

Ang pambobomba sa katapusan 
ng Disyembre, pagkatapos ng 
tangkang pagdukot at pagliligpit kay 
Luis “Chavit” Singson noong Oktubre, 
ang pagdukot at pagpapatahimik kay 
BubbyDacer noong Nobyembre, ang 
malawakang wiretapping sa mga 
senador, oposisyunista at mga 
elementong anti-Estrada na nabunyag 
noong kalagitnaan ng Disyembre, ang 
mga pagbabanta at pagmamanman sa 
mga testigo laban kay Estrada---lahat 
ng ito ay nagpapakita ng malinaw na 
padron ng tumitinding desperasyon ng 


Inilalathala ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


kriminal na kaisipang mula sa walang pangingiming 
pangungurakot ay tumutungo sa aroganteng paglalaro sa 
karapatan at buhay ng mga kalaban sa pulitika at 
karaniwang mamamayan. 

Dapat tukuyin agad at lubos na papanagutin sa 
katarungan ang utak at mga tunay na salarin at tulungan 
ang mga biktima. Kaalinsabay, dapat tiyaking mabibigo 
ang imbing layunin ng pambobomba. Huwag magpasindak 
sa pananakot. Huwag magpalansi sa madugong intriga. 
Huwag hayaang madiskaril ng terorismo ang kilusang 
protesta. Matatag na isulong ang pakikibaka para patalsikin 
ang halimaw sa Malakanyang bago matapos ang unang 
kwarto ng taong 2001. 

Gaya ng paulit-ulit na nilinaw ng Partido Komunista 
sa nakaraan, ang pakikibaka para patalsikin si Estrada ay 
nakasalalay at nakatuon, higit sa anupaman, sa ligal na 
kilusang protesta sa kalunsuran. Lalong totoo ito ngayon 
sa kabila ng mga pambobomba sa Metro Manila. Dapat 
matatag na magpursige sa ligal na pakikibaka para 


patalsikin si Estrada. 

Alinsunod rito, muling ipinapahayag ng Partido 
Komunista ang pasya nito na sadyang pigilan ang mga 
aksyong militar sa Metro Manila para tiyakin ang 
pinakamaluwag na kundisyon para sa pagsulong ng ligal 
na kilusang protesta at hindi bigyan ang kinamumuhiang 
naghaharing rehimeng Estrada ng pagkakataong gamitin 
ang mga operasyong partisano ng Bagong Hukbong Bayan 
sa Metro Manila para supilin at guluhin ang kilusang 
protesta. 

Gayunman, sa harap ng malinaw na padron ng 
tumitinding pasistang terorismo at banta ng panunupil sa 
di armadong kilusang masa, lalong pag-iibayuhin ng 
Bagong Hukbong Bayan ang mga taktikal na opensiba sa 
kanayunan. Kailangan ding palawakin at palakasin ang 
kilusang lihim sa kalunsuran. Ang mga ito ang magtitiyak 
na kahit tuluyang masiraan ng bait at maghuramentado 
ang halimaw sa Malakanyang--patuloy na maka- 
pagpupunyagi at susulong ang pakikibakang bayan. H 


Disyembre 31, 2000- ANG BAYAN 


